“ 
j 











CAN SEEFRCEE, 


O YMDDYDDAN RHWNG 


JM. 4 MWVTEROCH. 


Tôn “Iâl Lon.” 
MAB. 
Gwrando eneth gwy fan calon, 
Mab sydd glaf er's dyddiau hirion; 
Dy hoff ddwyrudd heirdd a'm denodd, 
A'th lwys lanwedd pryd a'm swynodd. 
Mor hardd wyt a thlos, 
Mor hardd wyt athlos, 
Nis gallaf byth dy golli, 
O'm meddwl ddydd na nos. 
V MERCH. 
" 'Taw a'th ddwlni, taw a'th ragraeth, 
Taw yn gwbl a dy weniaeth; 
Mae llawer un yn hudo merched, 
Ìros rinwedol ffordd diweirdeb. 
Trwy dwyll a geìriau teg, 
'Trwy dwyll a geìriau teg, 
A'u gadael heb briodi, 
$ 'Nol colli'r goron chweg, 
MAB. 


Ebai cyfaddef fy anwylyd, 
Fod ambell un yn twyllo hefyd; 
Ond nid felly mae fy mwriad, 
Gyda chwi fy anwyl gariad. 

Mor hardd wyt a thols, &c. 


Mi ddymunwn gael eich cwmni, : 
'Nods ar un o ferched Cymru; 
Pan eich gwelais yn y farchnad, 
D'wedais dacw fy anwyl gariad: 
Mor hardd wyt athlos, &c, 


nb 








2 

“' MERCH. 
Ga'd fi'n llonydd fachgen hynod, fn 
Yr wyt yn rhy ffraeth dy dafod; A 
Rhai fel tî sydd ar hyd Oymru, o * 
'N twyllo'r merched tan rith garu. -h, r 
A thwyll a geiriau teg, &c. Y]? 
MAB. a w 
O f' anwylyd paid a'm poeni, 
Gyda'th eiriau traws ond hyny; ; Ry 

Cofia'r geirwon ffyrdd drafaelais, y ÂN 
Nid i'th dwyllo'n wir y deuais. 
Mor hardd wyt a_thlos, &c. 

MERCH. 

— ., Taw a'th ffoledd a bydd ffelach, 

* Do's i 'mofyn merch amgenach ; SÎr 
Ti elli fotcho merch ag eiddo, ao «5» 
Nid wyf felly am fy nhwyllo, Md 

A thwyll a geiriau teg, &6e..._ Y 
MAB. YE” 
'Ma'en well genyf fyw heb gelfi, | 4 
“Drawmewn bwthyn llwyd o'r neulldu; 'ì 
Heb oleuni haul na lleuad, fs 
O's caf gwmni i anwyl gariad. edd 
Mor hardd wyt.a thlos, &c. L 
MERCH. 
O distawa fachgen gwirion, 
Mae dy eiriau i'm fel swynion; 
Ond beth dal i mi son am hyny, dy^ 
Swyno'r merched y mae'r Cymry. 
A'u twyll a'u geiriau teg, &c. 
MAB. | 
O i” anwylyd rwy'n cyfaddeu, sm 
Fod'llawer Cymro'n llawn o feiau; | 
Ond er hyn paid a cham farnu, | 
“ 'R mab sydd yn dy gywir garu. bw 
Mor hardd wyt a thlos, &c. AC, 


Hyfrydrhodio'r dolydd gwyrddion, L 
Rhwng y lili mân a'r meillion; ' 








9 


Llawer peth foddlonai'r teimlad, 
Ond, dim fel cwmni £ anwyl gariad. 
Mor hardd wyt a thlos, &c. 
MERCH. 
Dôs i ffwrdd a gad fi'n llonydd, 
Tra byw'n byw a bod yn ddedwydd! 
Os gwrandawaf ar dy swynion, 
Ni chaf ond gofidiau blinion. 
'Trwy dwyll a geiriau teg, &c. 
MAB. 
O fy seren fwyn gariadlon, 
'Does dedwyddwch i neb Lid 
Nac un man ddedwydda'm teimliad, 
Ond yn nghol fy anwyl gariad. 
Mor hardd wyt a thlos, &c. 


MERCH. 
Mi adwaenwn rai o'r merehed 
Hudwyd, nawr yn gwel'd eu colled ; 
Yn galaru a gofidio, 
Heb gâr na chyfaill idd eu cwyno. 
Trwy dwyll a geiriau teg, &c. 


MAB. 
Gad dy frol am dwyll a swyno, 
Pwy fel merched sydd yn hudo; 
Pwy aaeth a'm bryd a'm teimlad, 
Neb ond chwi fy anwyl gariad, 
Mor hardd wyt a thlos, &c. 


MERCH. 
Gwelais rai ar ol priodi, 
Mewn cyfyngder mawr a thlodi; 
Mae meddwl am rhyw bethau felly, 
Yn atal Gwen bob nosi garu. 
A thwylla geiriau teg, &c. 
MAB. 
Gwen paid myn'd i gwrdd a'r gofid, 


_ Aiff hwn i dŷ y brenin hefyd; 





4 


Mae hwn yn debyg iawn i'r coryn, ^b 8 
Yn y plâs ac yn y bwthyn. oj 
Mor hardd wyt a thlos, &c. 





Mi ddewiswn gael dy gwmni, vs 
O flaen bod yn d'wysog Cymru; 1 
'Dyw cyfoeth byd tan haul na lleuad, î 
Ddim i mi fel f” anwyl gariad, e^ 
Mor hardd wyt a thlos, &c. od 
MERCH. 
Mae tri pheth yn anhawdd i 'nabod, . - 
Dyn, a derwen, a diwrnod; 5 
Ae fe allai nad wyt tithau, 
Ddim ond am fy hudo inau, Z 
Trwy dwyll a geiriau teg, &e. 
MAD. o 
Gwir fod dyn yn ano' i 'nabod, — 
Felly hefyd y mae menywod; “b^ 
Ond pwy sydd hawddaf oll i'w feddu, y" 
Neb fel ni sy'n ffyddlon garu. 
Mor hardd wyt a thlos, &c. 


Felly Gwen ar ol hìr garu, 

Gwell i ni'n dau fach briodi; 

Nid oes dim tan haul na lleuad, < 

^N ail feddu cywir gariad. As 
A byw a bod ynllon, ; yd 
A byw a bod yn llon, | 
Tra paro'n dyddiau byrion, 7 
Ni ar y ddaear hon. '| 

: MERCH. 

Wel fí” anwylyd yr wy'n addo, 

Dwyn yr iau a doed a ddelo; a in 

Ac hyd fedd hyn yw nymuniad, 

AN Cai fedi ti yn ffyddlon gariad. 


| Â byw a bod yn llon, &c. i 





